DWY GAN: 


Y GYNTAF, 


OB bDHORRnPNUnH”b, 


4Am Deulu a gollodd rifedi yr 
Wythnos; 


YR AIL, 


PENILLION DYDDANUS, 
&c. &c. 


CERDD DDIGRIF, &c,. 


Hyn o stori oll ystyriwch, 

Am waith di grefydd, llawn digrifwch; 
Sef hanes teulu'n pechu heb achos, 
Wedi colli rhifedi'r wythnos. 








2. Codi wnaen' hwy foreu Dduwsul,. 
(Huw fo'n gwarchod) at eu gorchwyl; 
Un i wau, a'r llall i ardio, 

Â'r gŵr 1 ddyrnu, ag awydd arno. 

3. Hwylio i gau wnai'r mab yn wibiog, 

Teg amodau, at gymydog; 
Ni fynai hwnw mo'no i'w gyful, 
Gan daeru'n ddwys ei bod hi'n Dduwsul. 


4. Y mab, a'i ddymnwyl am ei ddyrnau, 
Oedd uchel ŵr, ni choeliai'i eiriau ;— 
“Pa fodd daeth Duwsul perwyl parod, 
A. Duwsul arall newydd ddarfod ì” 

, 


(0B wal, 


$ 3 


A 
Y 











g 


5. Y mab aeth adre' oddi yno'n fuan. 
[ hwylio teilo ag efo'n gyfan; 
Yn lle rhoi coel ar ben moel malwen, 
Rhowtio a damio heit i'r domen, 


6. ' Roedd eisiau irô'r drol cyn cychwyn,. 
Galw ar ddiawl a wnai'r ddwy olwyn; 
A synoi' 'r hen geffylau'n arw, 
I ble'r âi'r drol y diwrnod hwnw- 


7. Ar ol llwytho, pacio pecyn, 
Ac i'r drol gael gwychol gychwyn, 
Ceffylau oedd o'i blaen. yn llusgo, . ” 
A Satan yn ei thin yn gwthio. 


8. Daeth rhywun heibio, wrth: fyn'd UF; 
eglwys— 
Fe welai weithio, ymhyrddio mawrddwys, 
Fe synodd p'run a'i fo fethasai, 
A1 eì gym 'dogion aeth o'u hwyliau. 


9. Os oedd yn 'tŷ sŵn gordia' ac ordor, 
Mwy sŵn dyrnu oedd yn y sgubor: 
Y gŵr oedd yno wedi stripio,— 

Ni welodd gwrach fawr gw'lltach gwelltio. 


10. Nesâi'r amser ofer afiaeth, 
Nes nes yno i bryd gwasanaeth ; 
Fe glywai'r teiliwr, hyl'wr, alw, 
Uchel gwrsad, cloch Llangerniw. 


11. Deallai ar hyn mai Duwsul ydy', 
Fe datlai'r drol a'r ger i'w crogi. 
“Rhag cam-gym'ryd mwy o 'n gwirfodd, 
Byth ni waisiwn beth a'n witsiodd.” 


PENILLION DYDDANUS. 


Dacw 'nghariad yn y berllan, 
Gwyn fy myd pe cawn ei chusan ;: 
Er bod ei thylwyth yn fy erbyn, 
Mi a'i mynaf cyn pen blwyddyn. 


g. Dacw dderwen wych, gangenog 
Golwg arni sy'n dra serchog; 
Mi arosaf dan ei chysgod, 
Nes daw 'nghariad 1 ^ngliyfarfod 


3. Hardd a siriol ydyw'm serem 
Fwyn, gariadus, liwus; lawen ; 
Pe b'ai'm Gwen yn Nghader Ídris, 


Mewn modd diwad, gwnawn ei: dewis: 


4. Melus ydyw ffrwythau'r gwinwy Up. 
Melus iawn yw per awenydd; 
Ond melusach, a mwy hyfryd, 
Yw cwmpeiai fy anwylyd, 


5. Ceinwy ch lais Y gôg yíi canu, 
Sy'n sain ddoniol i'n diddanu ; 
Ond lle bo cariad. mewn pur anian, 
Mwynach cysur ydyw cusan. 


'6. Beth a dâl llong fawr heb hwylbren ? 
Beth a dâl swn bardd heb awen ? 

Beth a dâl i neb fod tanwydd ganddynt,. 
Heb ddim tan i roddi,ynddynt ? 


7; Mae rhai manau ar-y mynydd, 
Ag sy'n llawer gwell na'u gilydd ; 
A lleoedd nas gall neb eu “nabod,— 
Felly hwythau y genethod. 


|d 











4 





8. Dacw'r delyn, dacw'r tannau, 
Beth wyf well heb neb i'w chwareu ? 
Dacw'r feinwen hoenus fanwl, 

Beth wyf nes heb gael ei meddwl; 


9. F' anwyl gariad ydyw'n geisio, 
Gwyn fy myd pe cawn 1 h6no ; | 
Heb eichael nid yw ond ofer 
I mi geisio llywio llawer: 


10. Gwyn fy myd pe bawn i heno, 
Yn y mân ag wy'n dymuno; 9; 
Bod yn Nghymru yw'm dymuniad, 
Yn cusanu f' anwyl gariad, 


111. O, pe gallwn 'nawr ehedeg, 
Mi ehedwn ar fyr adeg : 

Dyna'r fan mi wn, disgynwn, 

Yn mreichiau'r ferch afwya' garwn. 


19. Dacw fab yn myned heibio, 
A geneth fwyndeg gydag efo: 
Beth wyf well o'r eneth fwynlan, 
Heb ei chael i mi fy hunan ? 


13. Rhois fy mryd ar eneth dirion, * 
Hyn fu bron a:thori'm calon: 
A bu'n achos iddi hithau 
Wylo peth am danaf finau. 


—— 


John Jones, Argraffydd, Llanrwst. 





